SA/C 


Croeso i fyd Cyw! 
Welcome to Cyw's world! 


“Helo, fy enw i yw Cyw. 


“Mae gen i newyddion da i chi. 
Bydd mwy nag erioed o raglenni 
meithrin Cymraeg i'w gwylio o hyn 
allan. Bydd cyfresi newydd sbon 
a ffefrynnau o bob math. Bydd 
gwefan gyffrous hefyd, gyda 
digon o gemau, gweithgareddau 
a gwybodaeth ar gyfer rhieni. 


“Bydd dros chwe awr o raglenni 
meithrin yn cael eu darlledu 
bob dydd, o ddydd Llun i 

ddydd Gwener ar S4C Digidol, 
gwasanaeth digidol S4C. Mae'r 
cyfan yn dechrau ar 23 Mehefin, 
2008. 


“Yn well na hyn i gyd, maen nhw 
wedi enwi'r gwasanaeth newydd 
ar fy ôl i - Cyw!” 


“By the way, Cyw is the 

Welsh word for chick. It's i 
very easy to pronounce - 
just say the letter 'g'.” & 


k 


“Hello, my name's Cyw. 


“I've got good news for you. 
There's going to be more Welsh 
language nursery programmes 
than ever before. There'll be 
brand new series and all kinds 
of favourites. There's also an 
exciting website with plenty of 
games, activities and information 
for parents. 


“Over six hours of nursery 
programming will be broadcast 
each day, Monday-Friday, on S4C 
Digidol, S4C's digital service. It all 
starts on 23 June, 2008. 


“And guess what? They've named 
the new service after me - Cyw!” 


SA/C 


“Gadewch i fi gyflwyno fy 
ffrindiau, Llew, Plwmp, Deryn, 
Jangl a Bolgi - sy'n llawn 
drygioni! Bydd y crîw yn ymuno 
â fi ìi gyflwyno cynnwys newydd 
î blant bach Cymraeg eu hiaith - 
lle bynnag maen nhw'n byw. 


“Bydd nifer o raglenni sydd eisoes 
yn gyfarwydd i wylwyr iau yn 

cael eu darlledu, gan gynnwys 
Rachael a Gareth, Sali Mali, Holi 
Hana, Sam Tân a'r Meees. 


“Gwyliwch hefyd am ein cyfresi 
newydd sbon. Bydd Heini yn 
annog plant bach (a chi, mam 
a dad, mam-gu a dad-cu!) i 
gael hwyl trwy wneud ymarfer 
corff. Bydd cyfres newydd sbon 
o'r Meees a bydd Igi, Tigi, Bip a 
Bop yn cadw reiat mewn cyfres 
newydd llawn cerdd a chân.” 


“Dyma fy ffrindiau.” 


“Meet my friends.” 


Uu 


“Let me introduce my friends, 
Llew, Plwmp, Deryn, Jangl and 
Bolgi - who's full of mischief! 
The gang will help me present 
new content for Welsh speaking 
younogsters - wherever they live. 


“Many programmes, including 
Rachael a Gareth, Sali Mali, Holi 
Hana, Sam Tân and the Meees, 
will already be familiar to younger 
viewers. 


“Look out for our brand new series 
too. Heini will be encouraging 
younger children (and you, mum 
and dad, gran and grandad!) to 
keep fit in a fun way. There will 

be a brand new series of Meees, 
while Igi, Tigi, Bip a Bop will be 
kicking up a musical storm in their 
new series.” 


“Felly, sut allaì wylio Cyw? Mae'n 
hawdd. Bydd y gwasanaeth 
meithrin newydd yn cael ei 
ddarlledu rhwng 7;00-1,.30 o ddydd 
Llun îi ddydd Gwener trwy gydol y 
flwyddyn ar S4C Digidol. 


“Mae S4C Digidol ar gael yn rhad 
ac am ddim yng Nghymru ar sianel 
ddigidol Sky 104, Freeview rhif 4, 
Virgin TV rhif 194 a Freesat 104. Tu 
allan i Gymru, mae S4C Digidol ar 
Sky 134 a Freesat 120. 


“Bydd nifer o raglenni ar gael i'w 
gwylio ar y we, ac wrth gwrs, mae 
gwefan liwgar llawn hwyl — 
s4c.co.uk/cyw.” 


“Mae'n hawdd gwylio Cyw.” ' 
“It'S easy to watch Cyw.” '& 
NN 


04/05 


“So, how can I watch Cyw? It's 
easy. The new nursery service is 
broadcast throughout the year 
between 7;00-1,30 every weekday 
on S4C Digidol. 


“S4C Digidol is available free-to- 
air in Wales on digital channel Sky 
104, Freeview 4, Virgin TV 194 and 
Freesat 104. Outside Wales, S4C 
Digidol is available on Sky 134 and 
Freesat 120. 


“Many programmes will be 
available to view on-line, and 
don't forget about our colourful, 
fun-filled website — 
s4c.co.uk/cyw.” 


“Gallwch ddod o hyd ì fwy o 
wybodaeth ddwyieithog am y 
gwasanaeth drwy fynd i'r wefan. 


“Ewch i s4c.co.uk/cyw a 
chliciwch ar y botwm 'Oedolion'. 
Yma fe gewch chi gefndir am 

y gwasanaeth, gan gynnwys 

fy hanesi a fy ffrindiau! Mae 
manylion yno am sut i gysylltu â 
chynhyrchwyr Cyw a sut ì anfon 
cyfarchion pen-blwydd hefyd. 


“Os ydych chi'n dysgu'r iaith, 
peidiwch ag anghofio am wefan 
gynhwysfawr S4C ar gyfer 
dysgwyr, dysguars4c.co.uk, sy'n 
cynnwys pob math o ddeunydd a 
gweithgareddau defnyddiol. 


“Ac wrth gwrs, os ydych chi'n 
ddysgwr, fe allwch wylio - a dysgu 
- ochr-yn-ochr â'ch plentyn, gan 
fod isdeitlau Saesneg yn cael eu 
darparu ar y gwasanaeth. 


“Symbol y dylluan sy'n dynodi 

fod isdeitlau ar gael. Mae croeso 
i chi gysylltu â Gwifren Gwylwyr 
S4C am fwy o fanylion, drwy ffonio 
0870 6004141 neu ebostio 
gwifrenaes4c.co.uk.” 


“Mae isdeitlau Saesneg 

ar gael ar y rhan fwyaf o 
raglenni. Bydd y wefan - 
s4C.co.uk/cyw - yn fyw ar 23 
Mehefin.” 

“English subtitles are 

available on most 

programmes. The website - | 
s4c.co.uk/cyw-goesliveon | /, 


23 June.” A 
AL 


bh. 


“If you're a Welsh learner or don't 
speak Welsh, then here's how 
you can find out more about the 
service. 


“Go to the website, s4c.co.uk/cyw 
and click on the 'English' button, 
then the 'Adult' button. You'll find 
all the background about the 
service here, including information 
about me and my friends! There 
are details on how to contact 
Cyw's producers and how to send 
birthday greetings too. 


“Don't forget about S4C's 
comprehensive website for Welsh 
learners, learnons4c.co.uk, which 
features all sorts of helpful content 
and activities. 


“And of course, you can watch 

- and learn - alongside your child, 
as there are English subtitles 
available on the service. 


“Look out for the owl icon, which 
signals that subtitles are available. 
Please contact the S4C Viewers' 
Hotline for more details, telephone 
0870 6004141, or email 
hotline&es4c.co.uk.” 


“Hwre! Dyma enghraifft o 
ddiwrnod arferol o wylio ar 
wasanaeth meithrin newydd 
Cyw.” 


k 


AMSERLEN 23 MEHEFIN 


7;00— 

Rachael a Gareth 

Rachael Solomon a Gareth Delve 
sy'n cyflwyno llond trol o hwyl. 
Dydd Gŵyl Hwyl 

Sioe gerdd i'r plant lleiaf yn llawn 
cerddoriaeth a sbort. 


8;00— 

Dwdlam 

Cyfres yng nghwmni Lowri Williams 
a thrigolion byd cymylau Dwdlam. 
Dysgu 'da Falmai 

Gwers fer gyda Falmai'r Fuwch. 
Rala Rwdins 

Anturiaethau'r wrach fach a'i 
ffrindiau yng Ngwlad y Rwla. 
Peppa Pinc 

Cartŵn yn dilyn teulu o foch sy'n 
joio chwarae, gwisgo lan a neidio 
yn y mwd. 

Sali Mali 

Helyntion animeiddiedig Sali Mali 
a'i ffrindiau. 

Triongl 

Canu a dawnsio gyda chriw 
Triongl. 


9;00— 

Dafydd a Bitw ac Owain a Henri 
Mae Dafydd yr athro ifanc yn 
darllen stori i Bitw'r ci. 

Cwm Teg 

Hwiangerddi hen a newydd, 
wedi'u hanimeiddio. 


Cegin Twts 

Bydd Twts, y llygoden binc yn creu 
pryd blasus gyda chymorth Martyn 
Geraint. 

Ribidirês 

Hwyl gyda Now a Nia. 

Y Blobs 

Creaduriaid bach o bob lliw a llun 
yw'r Blobs sy'n byw yng Ngwlad 
Bocs Paent. 

Gel a Ffion 

Stori hyfryd am ferch fach o'r enw 
Ffion a'i chi ffyddlon, Gel. 


10;00— 

Y Meees 

Helyntion Jaaason, Meeedea a 
theulu bwthyn Acropolis. 

Y Dywysoges Fach 
Anturiaethau'r Dywysoges Fach. 
Darllen 'da Fi 

Eich hoff gymeriadau plant yn 
darllen straeon difyr. 

Binca 

Cyfres yn dilyn Binca'r gath a'i 
ffrindiau. 

Caio 

Be nesao' i'r bachgen bach 
direidus? 

Pei Pwmpen 

Cân, stori a sbort yng nghwmni Mrs 
Marblys a'i ffrindiau. 


11;00— 

Myffin y Mul 

Beth sydd ar y gweill yng 
Nghaermulod heddiw? 


Clwb Cleber 

Straeon gwych, dysgu cyfri ac 
adnabod lliwiau yng nghwmni Col 
y Ci a'i ffrindiau Mo a Macs. 
Plismon Puw 

Anturiaethau plismon enwocaf 
Cymru, Plismon Puw o 
Landdedwydd. 

Ari Awyren 

Anturiaethau Ari'r awyren a'i 
ffrindiau yn Nhretarri. 

Ffi Ffi a'i Ffrindiau 

Cyfres wedi'i hanimeiddio sy'n 
dilyn helyntion Ffi Ffi a'i Ffrindiau 
sy'n byw mewn gardd hudol. 


12/00— 

Igi, Tigi, Bip a Bop 

Digon o ganu, dawnsio a dwli 
gyda'r grŵp pop newydd yma. 


12/30— 

Rachael a Gareth 

Ail-ymunwch â Rachael a Gareth 
am lond trol o hwyl. 

Heini 

Mae ymarfer corff yn hwyl. 
Falmai'r Fuwch 

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch. 
Tecwyn y Tractor 

Hwyl a sbri ar y fferm yn y gyfres 
arobryn hon. 

Rhacsyn a'r Goeden Hud 

Holl hanes Rhacsyn y dewin a'i 
ffrindiau. 


“Yipee! Here's an example of 
a typical day's viewing on the 
new Cyw nursery service.” 


8c 


SCHEDULE 23 JUNE 


7;00— 

Rachael a Gareth 

Join presenters Rachael Solomon 
and Gareth Delve for plenty of fun. 
Dydd Gŵyl Hwyl 

A musical show starring many of 
S4C's most enduring children's 
characters. 


8;00— 

Dwdlam 

Presenter Lowri Williams is joined 
by the inhabitants of Dwdlam. 
Dysgu 'da Falmai 

A short lesson with Falmai the cow. 
Rala Rwdins 

The adventures of Rala Rwdins the 
witch and friends. 

Peppa Pinc 

Fun with a family of pigs who love 
playing games, dressing up and 
jumping in the mud. 

Sali Mali 

The latest animated adventures of 
Sali Mali and friends. 

Triongl 

Music and dance with the Triongl 
gang. 


9;00— 

Dafydd a Bitw ac Owain a Henri 
Dafydd, a young teacher, reads a 
story to Bitw the dog. 

Cwm Teg 

Animated nursery tales, both 
traditional and modern. 


Cegin Twts 

A series introducing food to 
younger viewers. Twts the mouse 
prepares a meal with Martyn 
Geraint's help. 

Ribidirês 

Fun and games aboard the ark. 
Y Blobs 

The adventures of the colourful 
Blobs who live in Paint Box Land. 
Gela Ffion 

Animated fun with Ffion and her 
dog, Gel, based on the popular 
books by Jane Simmons. 


10;00— 

Y Meees 

Live action fun with this family of 
all-singing, all-dancing sheep. 

Y Dywysoges Fach 

The adventures of the Little 
Princess. 

Darllen 'da Fi 

Popular characters reading your 
favourite books. 

Binca 

The adventures of Binca the cat 
and his friends. 

Caio 

What will this mischievous little boy 
get up to next? 

Pei Pwmpen 

A song, a story and lots of fun with 
Mrs Marblys and her friends. 


11;/00— 

Myffin y Mul 

What's happening in Muffinham 
today? 

Clwb Cleber 

Fun, learning and great stories 
with Col the dog, Mo and Macs. 
Plismon Puw 

The adventures of law enforcer, 
Plismon Puw. 

Ari Awyren 

More adventures with Ari, the little 
Jet engine, and his friends 

in Tretarri. 

Ffi Ffi a'i Ffrindiau 

Animated series following the 
adventures of Ffi Ffi and her 
friends who live in a magic garden. 


12/00— 

Igi, Tigi, Bip a Bop 

Crazy song and dance capers with 
this new pop group. 


12/30— 

Rachael a Gareth 

Back to Rachael & Gareth for 
plenty of fun. 

Heini 

Keep fit fun! 

Falmai'r Fuwch 

Storytime with Falmai the cow. 
Tecwyn y Tractor 

UK Bafta Kids award-winning TV 
fun on the farm. 

Rhacsyn a'r Goeden Hud 
Rhacsyn is a wizard who lives with 
his friends in a magic tree. 


“Mae gan S4C enw da ym maes 
plant ac mae seiliau cadarn i'r 
gwasanaeth newydd. 


“Beth yw eich ffefryn chi o'ch 
plentyndod tybed? SuperTed? 
Sam Tân, neu 'falle Wil Cwac 
Cwac? 


“Ry'n ni wedi gwerthu oriau 
helaeth o raglenni ym mhedwar 
ban byd. Mae'n bosib cael 
cymorth gan Hana'r hwyaden yn 
Singapore, Hong Kong a De Corea, 
ymhlith degau o wledydd eraill, 
gan fod y gyfres, Holi Hana, wedi'i 
gwerthu yn rhyngwladol. Sam Tân 
yw un o gyfresi meithrin mwyaf 
poblogaidd Gwlad Pwyl ac mae 
Sali Mali yn cael ei darlledu yn 
Israell” 


“Pwy yw eich hoff 
gymeriad chi?” 
“"Who's your favourite 
children's character?” 


ÍH 
- 


10/11 


“S4C has made a name for 
itself in the field of children's 
programming, and this new 
service is being built on strong 
foundations. 


“I'm sure you have your childhood 
favourites, whether it's SuperTed, 
Fireman Sam or how about Wil 
Cwac Cwac? 


“We've also sold hundreds of 
hours of programming around 
the world. You can get help from 
Hana the Duck in Singaporean, 
Cantonese and Korean, among 
dozens of other languages, as 
animation Hana's Helpline has 
sold internationally. Fireman Sam 
is one of Poland's most popular 
nursery programmes and Sali Mali 
is broadcast in Israell” 


“Mae'n cyfresi wedi ennill nifer 

o brif wobrau'r byd teledu 

- gan gynnwys yr Ŵyl Cyfryngau 
Celtaidd, Bafta Cymru, Bafta Plant 
Prydain a Gŵyl Ffilm a Theledu 
Efrog Newydd. 


“Byddwn i'n hoffi clywed eich barn 
am y gwasanaeth newydd. Mae 
croeso i chi wneud sylwadau ar 
wefan S4C a thrwy Wifren Gwylwyr 
S4C ar 0870 6004141. 


“Felly, dyna ni, hwyl am y tro, a... 
MWYNHEWCH!” 


“Mwynhewch Cyw!” 
“Enjoy Cyw!” 


Ho 


“Our programmes have won some 
of the TV world's biggest prizes - 
including the Celtic Media Festival, 
Bafta Cymru, Bafta Kids UK and 
the New York Film and Television 
Festival. 


“I'd love to hear what you think 
about the new service. You're 
welcome to make any comments 
on S4C's website or via the S4C 
Viewers' Hotline on 0870 6004141. 


“So bye for now, and... 
ENJOY!” 


12/13 


onal Limited ac Prism Art & Design Limited 


S4C 


Parc Tŷ Glas 
Llanisien 
Caerdydd 
CF14 5DU 


Ffôn 

029 2074. 7444 
Ffacs 

029 2075 A4LL 


Minicom 

029 2074 1212 
Gwefan 
s4c.co.uk 
Ebost 


heloes4c.co.uk 


Gwifren 
Gwylwyr 
tyn ATA] 


Parc Tŷ Glas 
Llanishen 
Cardiff 

CF14 5DU 


Telephone 
029 2074. 744 
Fax 

029 2075 4AL 


Minicom 

029 2074 1212 
Website 
s4c.co.uk 
Email 
heloes4c.co.uk 


Viewers' 
Hotline 
0870 600 4171 


